WikipediA 

Kreyol Ayisien 


Kreyol Ayisien au Kikrioli cha Haiti ni lugha ya Krioli iliyozaliwa 
nchini Haiti na kuwa moja ya lugha rasmi katika nchi hiyo. Ndiyo 
Krioli kubwa zaidi duniani kwa kuwa lugha hiyo inaongewa na watu 
milioni 10-12^1 


Asili ya lugha ni kukutana kwa watumwa kutoka nchi za Afrika na 
mabwana wao waliosema katika Haiti^l 



Play media 

Kifaransa na Kikrioli cha Haiti vinafanana sana katika msamiati; Kreyol Ayisien 
takriban asilimia 90 za maneno ya Krioli zimepokelewa kutoka 
Kifaransa. Lakini mara nyingi maana ya maneno imebadilika, na 

kwa msemaji wa Kifaransa cha Kisasa si rahisi kuelewa Krioli hiki moja kwa moja. Vilevile Kifaransa ni 
lugha ya pili kwa wazawa wengi wa HaitiJ ^ 


Kwa miaka mingi Kifaransa sanifu kilikuwa lugha rasmi pekee lakini katiba ya mwaka 1987 ilitambua 
Kikrioli kama lugha rasmi ya pili. 


Marejeo 


1. A Creole Solution for Haiti's Woes (https://www.nytimes.com/2014/08/02/opinion/a-creole-soluti 

on-for-haitis-woes.html). The New York Times (1 August 2014). “Under the 1987 Constitution, 
adopted after the overthrow of Jean-Claude Duvalier’s dictatorship, Haitian Creole and French 
have been the two official languages. But at least 95 percent of the population speaks only 
Creole.” 

2. Bonenfant, Jacques L. (2011). "History of Haitian-Creole: From Pidgin to Lingua Franca and 
English Influence on the Language" (http://fmuniv.edu/wp-content/uploads/2014/09/History_of_ 

haitian_review_of_higher_education.pdf). Review of Higher Education and Self-Learning 3 
(11). http://fmuniv.edu/wp- 

content/uploads/2014/09/History_of_haitian_review_of_higher_education.pdf. 

3. Lagarde, Frangois (2007). "5. ;Langues § 1. Locaters § 1.2. ;lmmigres", Frangais aux Etats- 
Unis (1990-2005): migration, langue, culture et economie, Transversales 20 (in fr). Bern, 
Switzerland: Peter Lang International Academic Publishers, 137. ISBN 978-3-03911-293-7. 
OCLC 122935474. “le frangais et le creole ha'i'tien sont des langues differentes « ;non- 
mutuellement intelligibles ;»” 

Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kreyol Ayisien kama historia yake, 
uenezi au maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kreyol_ 
Ayisien&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kreyol_Ayisien&oldid=1114692" 

























Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 6 Juni 2020, saa 08:04. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 




